“” 


વમાદા 


ચ્ચ સ્વરૂપ 


નુ સવ 


પ્રેમ 


તમારી બધી બાબતો પ્રેમથી થવા દો. 


1 કોરીંથી 16:14 


જો કે હું માણસો અને દેવદૂતોની જીભથી બોલું છું, અને મારામાં પ્રેમ નથી, તોપણ હું 
ધ્વનિ કરતી પિત્તળ અથવા ઝણઝણાટ કરતી ઝાંઝ જેવી બની ગયો છું. 

અને જો કે મારી પાસે ભવિષ્યવાણીની ભેટ છે, અને હું બધા રહસ્યો અને તમામ 
જ્ઞાનને સમજું છું; અને જો કે મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે, જેથી હું પર્વતોને દૂર કરી શકું, 
અને પ્રેમ ન હોય, હું કંઈ નથી. 

અને જો કે હું મારી બધી વસ્તુઓ ગરીબોને ખવડાવવા માટે આપું છું, અને જો હું 
મારું શરીર બાળી નાખવા માટે આપું છું, અને પ્રેમ નથી, તો પણ મને કંઈ ફાયદો 
નથી. 


પ્રેમ લાંબા સમય સુધી સહન કરે છે, અને ધ્યાળુ છે; પ્રેમ ઈર્ષ્યા કરતો નથી; પ્રેમ 
પોતાની જાતને ખુશ કરતો નથી, ફૂલેલો નથી, પોતાને અણગમતું વર્તન કરતો નથી, 
પોતાની શોધ કરતો નથી, સરળતાથી ઉશ્કેરતો નથી, કોઈ ખરાબ વિચારતો નથી; 
અન્યાયમાં આનંદ થતો નથી, પણ સત્યમાં આનંદ કરે છે; બધું સહન કરે છે, દરેક 
વસ્તુમાં વિશ્વાસ રાખે છે, બધી વસ્તુઓની આશા રાખે છે, બધું જ સહન કરે છે. 


પ્રેમ ક્યારૅય નિષ્ફળ થતો નથી: પરંતુ ભવિષ્યવાણીઓ હોય, તેઓ નિષ્ફળ જશે; જો 
ત્યાં માતૃભાષા હોય, તેઓ બંષ થશે; જ્ઞાન હશે કે નહીં, તે અદૃશ્ય થઈ જશે. 


કેમ કે આપણે આંશિક રીતે જાણીએ છીએ, અને આપણે આંશિક રીતે ભવિષ્યવાણી 
કરીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે સંપૂર્ણ છે તે આવે છે, પછી જે અપૂર્ણ છે તે દૂર કરવામાં 
આવશે. જ્યારે હું બાળક હતો, ત્યારે હું બાળક તરીકે બોલતો હતો, હું બાળક તરીકે 
સમજી ગયો હતો, મેં બાળક તરીકે વિચાર્યું હતું: પરંતુ જ્યારે હું માણસ બન્યો, ત્યારે મેં 
બાલિશ વસ્તુઓ છોડી દીધી. હમણાં માટે આપણે કાચમાંથી, અંધારામાં જોઈએ 
છીએ; પરંતુ પછી રૂબરૂ: હવે હું ભાગ જાણું છું; પરંતુ પછી હું જાણું છું તેમ હું પણ 
જાણું છું. 

અને હવે વિશ્વાસ, આશા, પ્રેમ, આ ત્રણે રહે છે; પરંતુ આમાંનો સૌથી મોટો પ્રેમ છે. 

1 કોરીંથી 13 


તમે જુઓ, વિશ્વાસમાં મજબૂત રહો, પુરુષોની જેમ છોડો, 
મજબૂત બનો. તમારી બધી બાબતો પ્રેમથી થવા દો. 

1 કોરીંથી 16:13-14 

તેથી, ભગવાનના ચૂંટાયેલા, પવિત્ર અને પ્રિય, ધ્યાના આંતરડા, 
ધ્યા, મનની નમ્રતા, નમ્રતા, સહનશીલતા પહેરો; એકબીજાને 
સહન કરો, અને એકબીજાને માફ કરો, જો કોઈને કોઈની સામે 
ઝઘડો થાય: જેમ ખ્રિસ્તે તમને માફ કર્યા, તેમ તમે પણ કરો. 
અને આ બધી વસ્તુઓ ઉપર પ્રેમ પહેરો, જે સંપૂર્ણતાનું બંધન 
છે. અને ઈશ્વરની શાંતિ તમારા હૃધ્યમાં રાજ કરવા દો, જેના 
માટે તમે પણ એક શરીરમાં બોલાવ્યા છો; અને તમે આભારી 
બનો. કોલોસી 3:12-15 


ભગવાન આપણા પિતા અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી તમને 
કુપા અને શાંતિ. ભાઈઓ, અમે તમારા માટે હંમેશા ભગવાનનો 
આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે તમારી શ્રધ્ઠા ખૂબ જ વધી 
રહી છે, અને તમારામાંના દરેકનો એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ વિપુલ 
છે; જેથી તમે સહન કરો છો તે તમામ સતાવણીઓ અને 
વિપત્તિઓમાં તમારી ધીરજ અને વિશ્વાસ માટે અમે ઈશ્વરના 
મંડળોમાં તમારામાં ગૌરવ અનુભવીએ: 2 થેસ્સાલોનીકી 1:2-4 
હવે આજ્ઞાનો અંત શુઇ્ઠ હૃદયથી, અને સારા અંતરાત્માનો, અને 
નિષ્કલંક વિશ્વાસથી પ્રેમ છે: 1 તિમોથી 1:5 


એટલા માટે આપણે બંને શ્રમ અને નિંદા સઠન કરીએ છીએ, કારણ કે આપણે 
જીવતા ઈશ્ચર પર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ, જે બધા માણસોનો, ખાસ કરીને જેઓ 
વિશ્વાસ કરે છે તેમના તારણહાર છે. આ વસ્તુઓ આદેશ આપે છે અને શીખવે છે. 
કોઈ માણસે તારી યુવાનીનો તિરસ્કાર ન કરવો; પરંતુ તમે વિશ્ચાસીઓનું ઉદાહરણ 
બનો, શબ્દમાં, વાતચીતમાં, પ્રેમમાં, ભાવનામાં, વિશ્વાસમાં, શુઘ્ટતામાં. હું આવું ત્યાં 
સુધી વાંચનમાં, ઉપદેશમાં, ઉપદેશમાં હાજરી આપો. 1 તીમોથી 4:10-13 


પણ મોટા ધરમાં માત્ર સોના અને ચાંદીના જ વાસણો નથી, પણ લાકડા અને 
પૃથ્વીના પણ છે; અને કેટલાક સન્‍માન માટે, અને કેટલાક અપમાન માટે. જો કોઈ 
માણસ આમાંથી પોતાને શુછ્ઠ કરે છે, તો તે સન્માન માટે એક પાત્ર બનશે, પવિત્ર 
થશે, અને માસ્ટરના ઉપયોગ માટે મળતું હશે, અને દરૅક સારા કામ માટે તૈયાર હશે. 
જુવાનીની વાસનાઓથી પણ નાસી જાઓ: પરંતુ જેઓ શુહ્ઠ હૃદયથી પ્રભુને બોલાવે 
છે તેમની સાથે ન્યાયીપણું, વિશ્વાસ, પ્રેમ, શાંતિને અનુસરો. પરંતુ મૂર્ખ અને 
અશિક્ષિત પ્રશ્નો ટાળે છે, એ જાણીને કે તેઓ લિંગ ઝઘડા કરે છે. 2 તીમોથી 2:20-23 


પરંતુ દરેક વસ્તુનો અંત નજીક છે: તેથી તમે સંયમિત બનો અને પ્રાર્થના માટે જાગ્રત 
રહો. અને સૌથી ઉપર તમારી વચ્ચે ઉગ્ર પ્રેમ રાખો: કારણ કે પ્રેમ પાપોના ટોળાને 
ઢાંકી દેશે. કચવાટ કર્યા વિના એકબીજા સાથે આતિથ્યનો ઉપયોગ કરો. 

1 પીટર 4:7-9 


અને આ ઉપરાંત, તમામ ખંત આપીને, તમારા વિશ્વાસ સઠ્ઠણમાં ઉમેરો; અને ગુણ 
જ્ઞાન માટે; અને જ્ઞાન સંયમ માટે; અને સંયમ માટે ધીરજ; અને ધીરજ માટે 
ઈશ્વરભક્તિ; અને ઈશ્ચવરભક્તિ માટે ભાઈની દયા; અને ભાઇયારો ધ્યા પ્રેમ. કેમ કે જો 
આ વસ્તુઓ તમારામાં હોય અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય, તો તે તમને એવા બનાવે છે 
કે તમે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જ્ઞાનમાં વંધ્ય કે નિષ્ફળ થશો નહિ. 2 પીટર 1:5-8 


